YESU KRISTO 
YE MULOKOZI YEKKA 


Alizaala omwana ow'obulenzi, n'omutuuma erinnya YESU: 
kubanga alirokola abantu be okuva mu bibi byabwe. 
Matayo 1:21 


Kubanga Katonda yayagala nnyo ensi, n'awaayo Omwana 
we eyazaalibwa omu yekka, buli amukkiriza aleme 
okuzikirizibwa, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. 
Yokaana 3:16 


Yesu n'amugamba nti, “Nze kkubo, n'amazima n'obulamu: 
tewali ajja eri Kitaffe, wabula ku nze.” Yokaana 14:6 


Era tewali bulokozi mu mulala yenna: kubanga tewali linnya 
eddala wansi w'eggulu eriweebwa abantu, lye tulina 
okulokolebwa. Ebikolwa 4:12 


...Kristo yafiirira ebibi byaffe okusinziira ku byawandiikibwa; 
Era nti yaziikibwa, era nti yazuukira ku lunaku olwokusatu 
ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba: 


1 Abakkolinso 15:3-4 W Ț 


Mu ye tufuna okununulibwa olw'omusaayi 
gwe, okusonyiyibwa ebibi, ng'obugagga 
bw'ekisa kye bwe kiri; Abeefeso 1:7 PN EE ET 


ations. MARK 13:10 


WALIWO AMAZIMA ANA G'OYINA OKUTEGEERA 
MU BUJJUVU: 


1) KATONDA AKWAGALA. 


KATONDA AYAGALA OFUNA OBULAMU OBW'ENJAWULO 
NAYE MU GGULU. 

Kubanga Katonda yayagala nnyo ensi, n'awaayo Omwana 
we omu yekka, buli amukkiriza aleme kuzikirizibwa, naye 
afune obulamu obutaggwaawo. YOKAANA 3:1 

KATONDA AYAGALA OFUNE OBULAMU OBULUNGI ERA 
OBULUNGI AMAkulu. 

Omubbi tajja, wabula Iwa kubba, n'okutta, n'okuzikiriza: 
Nze nzize balyoke bafune obulamu, balyongere okubufuna. 
YOKAANA 10:1 

KYOKKA ABANTU BANGI TEBALINA OBULAMU BW'AMAkulu 
ERA TEBAKAKIRIZA OBULAMU BW'ENJAWULO KUBANGA. 


(2) TULI BOONOONYI. 


BONNA BOBI. 

Kubanga bonna boonoonye, ne babulwa ekitiibwa kya 
Katonda; ABARUMI 3:2 

ENKOZESA Y'EKIBI KWEKUFA. 

Kubanga empeera y'ekibi kwe kufa... ABARUMI 6:23 


MU BAYIBULI WALI EBIKA BY'OKUFA BIBIRI: 

e OKUFA MU MUBIRI 

Era nga bwe kyalagirwa abantu omulundi gumu okufa, 
naye oluvannyuma Iw'ekyo omusango gujja kubaawo: 
OMUBULIZI 9:27 

e OKUFA OKW'OMWOYO OBA OKUWAWULA OKW'ENJAWULO 
KU KATONDA 

Naye abatya, abatakkiriza, n'ab'emizizo, n'abatemu, 
n'abeenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba 
bonna; omugabo gwabwe guliba mu nnyanja eyaka n'omuliro 
n'ekibiriiti: ekyo kwe kufa okw'okubiri. EKYAMA 21:8 


EKIZBU KINO EKIGONJOLA KI? 
BINO TUJJA KUTWALAWO NGA EBYOKUGONJOLA: 
EDDINI, EMIRIMU MINGI, EMPISA 


KYOKKA, WALIWO EKYOKUGONDERA KIM KATONDA 
YOKKA AWAWA. 


YESU KRISTO YE ENGERI YOKKA 
EY'OKUTUSA MU GGULU. 


BINO KATONDA BYAAYOGERA. 
Yesu n'amugamba nti, “Nze ekkubo, n'amazima, n'obulamu: 
tewali muntu ajja eri Kitange, wabula ku nze. YOKAANA 14:6 


YESU KRISTO YASASULA MU BUJJUVU EBIBI BYO. 

Kubanga ne Kristo yabonaabona omulundi gumu olw'ebibi, 
omutuukirivu ku Iw'abatali batuukirivu, alyoke atuleete eri 
Katonda, ng'attibwa mu mubiri, naye n'azuukizibwa mu 
Mwoyo: 1 PEETRO 3:18 

Mu oyo mwe tufunira okununulibwa olw'omusaayi gwe, 
okusonyiyibwa ebibi, ng'obugagga bw'ekisa kye bwe kiri; 
ABAEFESE 1:7 


KATONDA ALINA EKisuubizo KY'OBULAMU OBW'ENJAWULO. 
Akkiriza Omwana alina obulamu obutaggwaawo: n'oyo 
atakkiriza Mwana taliraba bulamu; naye obusungu bwa 
Katonda bubeera ku ye. YOKAANA 3:3 


TULINA OKUTEEKA OKUKKIRIZA KWAFFE MU 
MUKAMA YESU KRISTO OLW'OBULOKOZI BWAFFE. 


OBULOKOZI BWAFFE BUSOBOZIBWA MU KISEERA KYA 
KATONDA NGA TUKIRIZA MU YESU KRISTO. 

Kubanga mulokolebwa olw'ekisa olw'okukkiriza; era ekyo 
tekiva ku mmwe: kye kirabo kya Katonda: si kya bikolwa, 
omuntu yenna aleme okwenyumiriza. ABAEFESE 2:8-9 


GAMBA ESSAALA ENO ERYA KATONDA MU KUKIRIZA: 
MUKAMA YESU, WEBALE NNYO OLW'OMUKWANO GWO 
OKUNNYA. NJATULA NDI MWONOONYI ERA NSABA 
KUSOnyiyibwa. MWEBALE OKUFA KU MUSAALA OKUSASULA 
EKIBONEREZE KY'EBIBI BANGE. NKIKIRIZA MU KUZUUKIRA 
KWO MU BAFU. OKUVA KATI, NKUWESIGA NGA MUKAMA 
WANGE ERA OMUNUNUUNZI WANGE. NKIRIZA EKIRABO KYO 
EKYA OBULAMU OBUTAGGWAWO ERA NKUWAYO OBULAMU 
BWANGE. NYAMBA OKGONDEREZA EBIRAGIRO BYO ERA OBE 
MUSASIRA MU MULABA WO. AMIINI. 


BW'OKUKKIRIZA MU YESU KRISTO, BIKOZESEBWAWO BINO: 


e OLINA OBULAMU OBW'ENJAWULO NE KATONDA. 

Era oyo eyantuma ky'ayagala, buli alaba Omwana 
n'amukkiriza afune obulamu obutaggwaawo: nange 
ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. YOKAANA 6:40 
• EBIBI BYO BYONNNA BISONYIDDWA. 

(EBYAYITA, EBIRIWO, EBYA BISEERA EBIRALA) 

Eyatuwonya mu buyinza obw'ekizikiza, n'atukyusa mu 
bwakabaka bw'Omwana we omwagalwa: Mu ye mwe 
tununulibwa olw'omusaayi gwe, okusonyiyibwa ebibi: 
ABAKOLOSAA 1:13-14 

e OLI KITONDE EKIPYA KYONNA MU MULABA YA KATONDA. 
ENO YE NTANDIKA Y'OBULAMU BWO OBUPYA. 

Noolwekyo omuntu yenna bw'aba mu Kristo, aba mutonde 
omuggya; laba, ebintu byonna bifuuse bipya. 

2 ABAKOLINTU 5:17 

e KATI OLI MWANA WA KATONDA. 

Naye bonna abaamusembeza, yabawa obuyinza okufuuka 
abaana ba Katonda, abo abakkiriza erinnya lye: 
YOKAANA 1:12 


OKUKOLA EBIKOLWA EBIRUNGI SI KIKOZESEBWA KU 
BULOKOZI, NAYE BUJJUVU OBW'OBULOKOZI BWAFFE. 
Kubanga mulokolebwa olw'ekisa olw'okukkiriza; era ekyo 
tekiva ku mmwe: kye kirabo kya Katonda: Si kya bikolwa, 
omuntu yenna aleme okwenyumiriza. ABAEFESE 2:8-9 


